CAN RYFEDDOL: 

ŸN' ÄtìO0DI HANE8 


PmPHWYDOLIAETH 



Ar y dôn “ Bryniau^r Iwerddon,^* 


fonedd a chyflFredîn, y Cymry a*r Saesou pur, 

O deweh yn nes i’r winlian, i weithio am eich hur; 
Mae’r udgorn wrth ein drysau, ni wn i ddim pa bryd, 

Y daw ein Prynwr lesu, i farnu hyn o fyd. 

2 Ceir gweled byd aflonydd, mewn trefydd ac mewn gwiad, 
Pob un yn lladd eu gilydd, yn ymolch yn eu gwa’d, 

Ni chredir ’mo’r gwirionedd, na’r sawl y sydd âg e,’ 

Y celwydd, dyna’r testun, sy’n cael ei barch a’i le. 

3 Ceir clywed cloch hen Arthur yn canu’n fawr ei rhwysg, 

I maes o dre’ Caerlleon, yn ymyl dyffryn Wysg, 

Yn seinio dan arwyddion yn erbyn Owen draw, 

Medd Llyfr y d’roganau sy’n warrant yn ein* llaw. 

4 Fe ddaw y llew i’r Mwythig yn gwisgo arfau Kenf, 

A’r hebog hono yntau yn roundio castell Gwent; 

Fe ddaw y milgi a’r llwynog i Aberhonddu fawr, 

Fe ddaw y gath a’r weingci ar hyd glan Towy lawr, 

5 Fa ddaw y Twrc o’r India â nifer mawr eu ’stwr, 

A’r fraint bydd coron Lloegr yn ennill ar y dw’r; 

Fe ddaw yr holl luddewon i gyd i gredu yn Nghrist,. 

A’r Highlanders i Loegr, ond dyna newydd trist. 

6 Ceir gweled daear-grynfáau a’r coedydd mawriou sy,' 

Ceir gweled gwaed y Saeson yn Aberhonddu fry, 

Yn rhedeg hyd hoelydd, fel tonau’r mòr yn swm; 

Waith brâd y cyllill hirion, hwy gànt ddialedd trwm. 


2 


7 Ccîr gweled Owen Lawgoch yn à'oA i Frydaln Fawr, 

Ceir gweled newyn ceîniog yn nhre’ Caerlleon Gawr; 

Ceir gweied Towi'n waedîyd, a chlwyf ar Edmwnd Goch, 
Waith bod Aber MilíFwrd o blaid i’r Saeson moch. 

8 O ni gawn weled gwaefyd yn île llawenydd clir, 

^A*r Pasg i Fai newidir, a hynny cyn b’o hir; 

Ceir gweled lach yn ddifiad gan Gymry ar y tir, 

Medd Llyfr y d’roganau, mae’r geiriau’n ddigon gwir. 

ỳ Ccwch gîywed taro larwm, cewch hefyd ddeigrau drud, 
Gwylofain mawr gwylofus, cyn diwedd hyn o fyd ; 

Trwy ryfel bwy ddyfeíhant, wrth rodio tn a’r dw’r, 

Ne* b’o saith o fenywod wrth odreu yr un gwr, 

10 Gwae fydd i'r Saeson creuion eu geni i’r byd eríoed, 
Can’s rhai fydd yn y creigydd, ac eraill yn y coed, 

Fe dorir pen eu cadpen wrth allor hord Llandaf; 

Waith Iladron sydd yn fwrddwyr, ond dyna gredit braf. 

îl Daw yno ’M’rawdwr arall yn fwy ci rwysg yn rhydd, 

Fe orfydd cilio’n gandryll i gastell tre’ Caerdydd ; 

Pan elo gynta’ i’r castell, fe rydd ei uchel gri, 

Ac yna Slef e’ dairgwaith, gwae íì ! gwae fi ! gwac fi ! 

19 O’r castell i’r drws bychan, fe ddiangc hwn i ma’s, 

Ar ben y Rhmiau Cochion fe leddir hrwnt ci face, 

Ac yna fe amwisgir mewn tỳ â’ì wedd o chwith,^ 

Medd Llyfr y d’roganau mae’r warrant yn ein plith. 

Fc godir gwyr Morganwg o gastell tre’ Cacrdydd, 
l’r Filltir aur yn amlwg, ond dyna uewydd prudd, 
l’r frân i gael ei hymborth o gig a gwaed yn llif, 

!Nes delo’r frán big-felen i gwpla hyn o rif. 

31* Pan ddelo'r frân i’r canol, ac yna lliclia’r ci, 

Y gorèn o farchogion, fe dorir penau tri, 

Wrth Ffynon Uys ar fronydd, àr foreu llariaidcl llon, 
Medd Llyfr y d’roganau, mae’r warrant ger ein brot). 







3 


Clywir llef jb Äbcrlawc, ac ochaín wawr a chri, 

Clyŵir llef yn Abermyiddin pan cwrddo dennaw llu, 

Ac yno bydd rhyfela a diwedd rhyfeì tyn, 

Medd Llyfr y rî’roganau, os gwyrtbiau JDuw a’i myn. 

iy Eyrîd penau plant rîcpnaw mlwydrî yn drîigon llwyd en grudd 
Bydd dysglair aifau gloywon gan lesii yr bwn a fyddj 
Âc yiio fe drîaw’r g’loincn, ni byrîrî Ih banner iacfa, 

Nes üosgi nytfay faarcot am ddwyn ei chywion bacfa. 

|8 Ceîrgwelerî yn Ngfaaerfyrddin ymrafael cethin tyn. 

Cyn delo rîiaì arni, ei chaeran syrth yn syn; 

O acfaas ymgyngfaori yn mfalairî y faarcut rîn, 

Mae Liyfr y rî’roganan yn dwend y geiriau’n hy. 

îp Ceir gwel'd yn Aber Milffwrd ymladdfa feì y tân, 

A’r milwyr fydd yii cwympo trwy’r cleddyf fawr a mân; 

Fe saif y Proíesíaniaid yn ddewr o blaid y ffydd, 

Hwy gíint y ffiddugoìiaetli yn odiaeth ddiwedrî rîydd. 

.20 Daw ncwid dyrîdian ac amser, ceirgwelerî ger ein bron, 
Drîiffyg dw’r a ffrwyíbaii tu fewn i’r ynys hon ; 

Ccir cíywerî Ilosgi Uublin, mae fayu yn ddigou gwir, 

Medd Llyfr y rî'roganau, a hynny cyn b’o hir. 

91 Ceìr gwpl’d yralarîdfa greulon ar Geriicetfain fryn, 

A’r gwaed a fyrîd yn lliío ar hyd cleddyfnn’n llyn ; 

A’r cyrn afjrîd yu canu o gwmpas Abernanl, 

Ac ar Riw’r cyrpb, oad odid, y lleddir llawer çant, 

93 Ceîr gwcì’d y rîydrîian enwog pan fydrîo’r aur yn ngfarog, 
A’r arìan werîi en colli yn taln llawerllog, 

Ceir gweled aur dyeitfaiiaid yii reigiio yn ein bro, 

A pfaawb fyrîd yn eu carn trwy‘u gosod dan y elo, 

23 Ceir gweled pofal Cymru cyn hynny ronyn bacîi, 

Yu gweríhu eu hyd a‘u benSlyn i‘r cCfpfor am aur cracfa, 
Bydd gwasgu ar dyìodion, ond ydyw fayn yn cfawitfa, 

Medd Llyfr y d'roganau, mae‘r warrant yn ein plitfa. 

3 i Cyn delo fayn mewn effaitfa, ceir gwel‘d arwyddion maith ; 
Daw llong dros Gefn Berwyn, fe gyü y Cymry‘n hmitb, 
Daw tarw i ben y clocfady, Caerfyrddin hoywedd syrîd, 

A‘r dw‘r a dyr o tani ond dyiia newydd prndd. 


4 


S5 Chwi glywsoch Ipsgi Llundaiii, cewcli wel‘dei mharc ohell 
Er bod hi‘n ulw i‘w gweled, nid yw hi ronyn gwell, 

Waiílî cysgu yn ei phechod héb ofni Duw na dyn, 

Hì ga‘d‘d ei liwyr ddystrywio, ni wClir ond ei Hun. 

sB ün fll a cliwech caní cyfain, a thrugain mlwydd ac wyth, 
Oedd oedranCrist ein Prynwr pan wnaethpwyd hynofwyth, 
1 gael rhybuddio‘r Cymry a chyflFro pawb o‘r byd, 

1 alw'ar Dduw‘n garedig, i attäl hyn o Hd, 



ENGLYNION. 


Y byd a syrthiodd mewn bâr,—bwriadus, 
A‘r brodyr nid ymgar; 

Am y golud mae galar, 

Gelyn, gan gerlyn a‘i gâr. 

Un doeth, gwiw g.yfoeth, a gofla,—^gyngofr, 
Rhag angen a dirdra, 

Ac un annoeth, gwn, yna, 

Er dim, ni wna gynghor da. 


DIWEDD. 


J. HARRia, AROIIAYTTDD, CABRtTRDDUìT' 


